





a 








CAN-NEWYDD 


YN RHODDI HANES AM 


IAR HL DRUENUS , 





ŵe 










yn,.Mehefin 13eg, 88” ai dh 
swydd a 


JON ES, LLANFAERYW 


Den OLI TÔN s sir G — yrddin, 
Ac Aberteifi wiw, 
A phawb-o'r Cymrŷ m 
Sy'n rhodio tir.v byw a 
“ Gwrand ewch. ar hyn o hanes, 
Truonusi'w goífhau, 
Sy'n rhybudd mawr i'r io'nctyd, 
Ac hefyd i bob rhai 


ynion 





'Nol magu plant yn anwyl, 
A'u meithrin fore a hwyr, .'2'e ; 
Pa beth ddaw i'w cyfarfodyi ì ; 
'Doesnebond Duw a ŵyn; 7 4 
Ond gweddiwn ar yr Arglwydd - 
I'w cadw rhag y fall; a 
Nis gwyddom beth ddaw iddynt 
O fore] hyd.y llall, ì 


/ 
” “Roedd morch»ŷn mhlŵyf pêncareg, î 

Yn swydd Gaerfyrddin fawr, 
A'i henw'n Hannah Davies, 

Boed hysbys i chwi 'nawr; 
A hono mewn gwasananaeth 

Yn barchus iawn yn bod, M 
Yn caru â mab ieuano —— Mn 

O gwmpas ugain oed. 





(o i ŷ 





Ond pryfio wnaeth yn feichiog, 
Fel llawer gyda hi, 

A thraethu wnaeth i'w chariad, 
““ Yn feichiog yr wyí fi ;” 

ŷ A.gofyn wnaeth i'w meistres, 

A gai hi ganiatad 

'Fyn'd adref, ar nos Sadwrn, 
I wel'd ei mam a'i thad. 


A'i meistres a ddywedai, 

“O brysia, gwna dy waith,” 

Oei fyn'd tua thre yn gynar, 
Wyth milltir sydd yn faith ;” 

Atebai Hannah'n dirion U 
A mwynaidd iddi hi, 

“ Nid âf íi ddim mor gynar— 
Mae cwmni genyf fi.” 





ie Ond yn yr hwyr cychwynodd 1 
“ —r J—I fyu'd tua thŷ ei thad, _ 
ag — ' Heb feddwl fod ei chwmp'ni eL i $ - i 
4 O fwriad gwneyd ei frad ! UU 


Ac yno boreu dranoeth, 
Rhyw ffermwr ddaeth yn fwyn 
_ I edrych am ei ddâoedd, 
Ei ddefaid holl a'i ŵyn. . 


in Fe welai gorff yn gorwedd k -. P.A 
U b Yn farwol ar y m'as, 
£ A'r gwaed yn mhell o amgylch 
Yn lliwio'r borfa lâs ; 
Â'i gên oedd wedi ei thori, 
'A phont ei hysgwydd hi; 
Eiibreichiau hardd bron ymaith, 
A'i Pu oli yn ddu. 


Ei gwddf oedd wedi ei dori, & 
Mae digon 'nawr o dyst, >a 
; (Echrydus ydyw adrodd !) 
Ue aŷ Yn groes o glust i glust! 
4 Ymdrechodd am ei bywyd 
Tra parodd ynddi waed, 
Nes oedd yn lliwio'i dillad, 
FF. Ei dwylaw oll, a'i thraed. 





——_ 


” Yn 































Ŵ ŷn v 3 


Pan ydoedd gwaed ei chalon 
Yn llifo ar y llawr, 

T Yn llanw ei 'sgidiau a'i 'sanau, 
Hi gerddodd bellder mawr ! 

A'r gwaed gydd yno heddyw 
I'w wel'd yn lwybr du, 

Yn gwaeddi'n groch am ddial 
Am ddwyn ei bywyd cu. 


Dych'mygwn 'nawr ei chlywed 
Yn ymbil arno'n gryf— 

£“ Gadewch, er mwyu yr Arglwydd, 
Fy mywyd bach i mi ! 

Mi'ch cerais i chwi'n anwyl— 
Gwnes bobpeth er eich mwyn ; 

Pa fodd y gall eich calon 


cae gwg dna yno GT ng Y EF Ht AWS Y yn as 
MU] yR cdd plentyn—f  — — 
i Î _ Fy mywyd rho'wch ib a — 
y yr “Och! och ! fy anwyl gariad, 
i M Gwnaf unpeth er mwyn byw— 
lo (Peth melus iawn yw bywyd)— 


i 7 
e.e 


3 ” 
O! peidiwch er mwyn Duw. 


Hi gerddodd^n agos filltir, 
A'i gwaed yn lliwio'r lle, 

ic “ Gan ymladd am ei bywyd, 

i Ac erfyn arno fe; 

| Ac yntau, 'r filain gwaedlyd, 
Heb wrando'r eneth wen, 

A holltai 'i gên â'r bilwg, 

| Athoraiffwrdd ei phen! 












k 
î 


ydjp 

















4 


A'i chariad hi gydd heddyw 
O fewn y carchar du,.^, a 

Yn gwaeddi “' Gwae (os enog) y 
Erioed fy ngeni i!” 

A'i enw David Evans, 
O dylwyth parchus iawn, ; | 

Y rhaì sydd bron gwallgofi 
Foreuddydd a phrydnawn. 


A phawb o ffryndiau'r eneth, 
Mewn, hiraeth oll fe'u cawn, a 
A'i thad a'i mam sydd hefyd. 
Mewn tristyd enbyd iawn ; i7 a 
Mae'i. thad ynmethu cysgu, ' 
Na gorphwys nos na dydd, 
A'i mam'ar,golli 'i synwyr, 
A 5 A'i chalon fach yn brudd. 
: ; FAN FR] I rr Y Fu a 5 
Â gweddîo mwy ar Dduw HO 
Am herbhi rodio'r Hwybrau 
A Sy'n tywysdtua'r Nen, 
Dm el byddont yda'r Iesu 
Alswa my Mant Db; 


2 








